


Yn dangos nad o_ bethau gweledig y gwnaed y 
pethau a welir, eithr o DDIM. 





Ton—“Derry Down.” 





A fedrwch chwi wrando ar 'Stori go ryfedd— 
Dim yn ei dechreu a dim yn ei diwedd, 
Dim yn ei chanol a dim yn ei chynal, 
A dim a dâl 'Stori os bydd hi'n anwadal, 
ByRDDWN— Hynod iawn, iawn, 
Hynod iawn, iawn. 


O ddim y gwnaed Cymru wych wrol ei chaerau, 

O ddim y gwnaed Llugr a'i haml drysorau; 

O ddim y gwnaed Asia, ac Europ deg auraidd, 

O ddim y gwnaed Affrica, Americ a'i mawredd. 
Hynod iawn, &c. 


O ddim gwnaed y llysiau a'i ffrwythydd tra llesiol. 
O ddim gwnaed pob îrlwyn da mwyn a dymunol. 
O ddim gwnaed coed mawrion, rhai'n geimion rhai'n 
gymwys. 
Cyn ìlunio'n yj gwagle, na melin nag eglwys. 
Hynod iawn, &c. 





O ddim gwnaed trefolion, pob math o fwystfilod, 

Sy'n rhodio 'n ddinifer, a llawer yn llewod, 

O ddim gwnaed ymlusgiaid, ysgrybliaid ysgrabell, 

Nad ellid ei henwi na'u llenwi'n un llinell, 
Hynod iawn, &c 


O ddim gwnaed y moroedd au lluoedd dull hoyw, 

O ddim gwnaed y llynoedd cyn bod trai a llanw; 

O ddim gwnaed rhyw filoedd ar filoedd o lywion, 

Yr 'hediaid hardd agwedd, a'r pysg yn yr eigon, 
Hynod iawn, &c. 


O ddim gwnaed yr haul a'i belydr tra hyfryd, 

O ddim gwraed y lloer a'i gwyneb brycheilyd; 

O ddim gwnaed y ser uwch can mil o filoedd, 

O ddim y gwnaed bodau trigolion y bydoeddd, 
Hynod iawn, &c. 


Wel yma, ryw foddion mae hyn yn rhyfeddod, 

Dim sy' bron llenwi'r eangder a'i cheudod; 

Mae'r bydoedd i'w gweled fel cestyll uwch cestyll, 

Er hyny mae 'chwaneg o DDIM eto'n weddill. 
Hynod iawn, &c. 


Os bydd gwr yn berchen ar DDIM iddo'i hunan, 

Fe ddywedir fod hwnw'n feddianol o'r cyfan; 

Can's pix sydd yn fwy nad oes modd ei amgyffred, 

A DIM sy' gan lleied nad oes modd ei weled, 
Hynod iawn,&c. 


GWYLYM MORGANWG, A1 caANT. 


j ,O 


”“”) 
“ 


A 





